જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | 1544 


અપાઢ સુદ-૧૩ | 


તા.૧૯-૦૭-૨૦૨૪ | શુક્રવાર | 5$001૫0.: 


આ સભા નું આયોજન તારીખ ૧૪ જુલાઈ ૨૦૨૪ ના પાટીદાર ભવન ચાલીસગાંવ મધ્યે 
સંપન્ન થયેલ એ આયોજન માં આયોજક ખાનદેશ વિભાગ અને યજમાન શ્રી ક.ક.પા.સમાજ 
ચાલીસગાંવ રહેલ 

શાબ્દિક સ્વાગત અને મહાનુભાવો ને સ્થાન ગ્રહણ કરાવતાં સ્થાનિક ચાલીસગાંવ સમાજ 
ના મહામંત્રી કેશવલાલ રામાણી અને મંત્રી કાંતિભાઈ લીંબાણી. 

આ સભા માં મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન સમાજ ની વર્ષ ૨૦૨૪-૨૭ માટે ની કારોબારી નું 
રિફોર્મેશન કરવા નું હોવાથી આ સભા માં કેન્દ્રીય સમાજ વતી શ્રી સમાજ નાં મહામંત્રીશ્રી 
પુરષોત્તમભાઈ રવજીભાઈ ભગત અંકલેશ્વર થી, મહારાષ્ટ્ર ખંડ પ્રભારીશ્રી રતનશીભાઈ 
લાલજીભાઈ દિવાણી થાના થી અને ખંડ સહ પ્રભારીશ્રી ગંગારામભાઈ જીવરાજભાઈ પોકાર 
નાલાસોપારા થી વિશેષ ઉપસ્થિત રૂપે હાજર રહ્યા હતા. 

સૌ પ્રથમ સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યા બાદ સૌ મહાનુભાવો નાં હસ્તે માં ઉમિયા અને ઇષ્ટદેવ 
ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ ના દિપ પ્રજ્વલન કરીને સ્તૃતી પ્રાર્થના કરવામાં આવેલ. 

સભા માં ઉપસ્થિત મહેમાનોને આવકારવા માટે ચાલીસગાંવ સમાજ ની બાલિકાઓ દ્રારા 
સરસ સ્વાગત ગીત ૨જુ કરવામાં આવેલ હતું. 


સ્થાનિક ચાલીસગાંવ સમાજ નાં પ્રમુખશ્રી રવજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ રામાણી દ્રારા સૌ 
મહેમાનો ને અમ આંગણે આવકારતા ખુશીની લાગણી સાથે વ્યક્ત કરતાં જણાવેલ કે આ આયોજન 
કરવાનો અમો ને મોકા મળ્યો એનો અમે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. સ્થાનિક સમાજ વિશે માહિતી 
અને વરસ દરમિયાન ની ગતીવિધી ની માહિતી આપેલ. 

ત્યારબાદ આગળ નાં સંચાલન નો દોર ઝોન મહામંત્રી હસમુખભાઈ છાભૈયા સંભાળતા 
ઝોન વતી સૌનું સુષ્મા ભર્યું સ્વાગત કરી સભા ની કાર્યવાહી આગળ ધપાવી. 

ત્યારબાદ પ્રસ્‍તાવના સ્વાગત માં ઝોન સમાજ ના પ્રમુખશ્રી જેઠાભાઈ દિવાણી એ સૌને 
આવકારતા સભા ને જણાવ્યું કે ઝોન સમાજ નાં પ્રમુખ તરીકે સેવા કરવાનો મને મોકો મળ્યો એનો 
મને ગર્વ છે. સનાતની સંમેલન નાં યોધ્ધા બનવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું એની ખુશી છે. દરેક ધટક સમાજો 
માં સંપર્ક યાત્રાઓ કરી સમાજ ના રીત રિવાજો ની પુસ્ત્તિકા ધર ધર સુધી પહોંચાડી છે. આ રીત 


રિવાજો નું પાલન સૌએ કરવું જોઈએ. 

ત્યારબાદ ઝોન ના મંત્રી નાનજીભાઈ રામાણી એ ગત મિનીટ્સ નું વાંચન કરેલ અને સૌ એ 
બહાલી આપેલ 

ત્યારબાદ દિવંગતો ને શ્રધ્ધાંજલી, દેશ નાં વીર જવાનો ને શ્રધ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં 
આવી.વાર્ષિક હિસાબો ની રજુઆત ખજાનચી દામોદરભાઈ સાંખલા એ કરેલ જેને સર્વાનુમતે 
બહાલી આપવામાં આવેલ ધટક સમાજે શિફારસ કરેલ કેન્દ્રીય સમાજ નાં આજીવન સભાસદ થવા 
માટે નાં આવેલ ૫૭ અરજી પત્ર ને બહાલી આપવા માં આવી. ઝોન ના ચારેય વિભાગ માં આવતી 
ઘટક સમાજ દ્રારા થયેલ કાર્યવાહી ની ગતિવિધી ની માહિતી ઝોન નાં મંત્રીશ્રીઓ દ્રારા સભા માં 
આપવામાં આવી. 


કેન્દ્રીય યુવાસંઘ અને મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રિજીયન નો અહેવાલ રીજીયન મહામંત્રી 


ભાવીનભાઈ પોકાર એ આપેલ કેન્દ્રીય મહિલાસંઘ નો અહેવાલ મહિલાસંઘ નાં મહામંત્રી રમીલાબેન 
ક એ આપેલ મધ્ય મહારાષ્ટ્ર મહિલાસંઘ ઝોન નો અહેવાલ મહામંત્રી દયાબેન સાંખલાં એ. 
આપેલ 

ન્યાય પંચ ના સુધારા વધારા નો, મવાળો, દુધ દહીં વાળા ની સ્પષ્ટતા થવી જોઈએ, હવે 
આપણે સમાજ ને ચોખી કરવી છે.સતપંથ ની વિટંબણા મોટી છે, આપણ ને એ શાંતિ થી જીવવા નહીં 
દે.સનાતન ધર્મ માટે જાગૃતી બહુ જરૂરી છે.સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના સભ્ય સમાજ ની ત્રણેય પાંખ ની 
કારોબારી ફરજિયાત ૧૦૦% સભ્ય બને અને એક કારોબારી સભ્ય બીજા ચાર મેમ્બર ને સનાતન 


ધર્મ પત્રિકા ના સભ્ય પદ માં જોડી શ્રી સમાજ ના મુખપત્ર ને દરેક ઘર ધર સુધી પહોચતું કરેઅને. 
ઓગસ્ટ મહિના માં કચ્છ માં કેન્દ્રીય સમાજ, વાંઢાય સંસ્થા ની સભાઓ માં મોટી સંખ્યામાં હાજરી 
આપવા ભલામણ કરેલ 

આપણા સમાજ કચ્છ છોડી ભારત ભર માં વસવાટ કરે છે, આપણા વડીલો એ કરેલ 
ઠરાવ, રીત રિવાજો ને લીધે આપણે એક છીએ,અને સંસ્કૃતી તેમજ વારસા ને આપણે જાળવી રાખેલ 
છે. રીત રિવાજ એક માર્ગ દર્શિકા છે. વર્ષ ૧૯૪૪ માં રીત રિવાજ બનાવી આપવામાં આવેલ 
હતા.સમાજે ભુજ - માંડવી રોડ પર લીધેલ જમીન ઉપર ભુજ હોસ્ટેલ, અતિથીગૃહ, ઉતારા ની 
સગવડ, આ પ્રોજેક્ટ ૩.૫ એકર માં છે. દિવાળી બોણી થી સમાજ ની યોજનાઓ ની છણાવટ કરતા 
મારી મા છે. મારૂ કર્તવ્ય છે કે સમયસર દિવાળી બોણી પહોચાડવી, દિવાળી બોણી થકી ૩૫ થી ૪૦ 
લાખ ભેગા થાય છે. આના થી સમાજ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે, નિરાધાર મહિલાઓને દર 
મહિને આર્થિક સહાય, દર મહિને તેમના બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા જમા થાય છે. 


દિકરાઓને હાઈયર એજ્યુકેશન માટે સમાજ ર લાખ મુડી વગર વ્યાજ એ આપે છે. એ 
કમાતો થાય એટલે પાછા આપવા નાં હોય છે.ભારત ભર માં ક્યાંય આગ દ્વારા હોનારત થાય, 
વાવાઝોડા દ્વારા હોનારત થાય આવા કેસ માં શ્રી સમાજ આર્થિક મદદ વગર વ્યાજ આપે છે. તેના 
આંકડાવારી પણ આપેલ છે. તે સિવાય માંડવી પ્રકરણ તેમજ આપણી બે સંસ્થાઓ વાંઢાય તેમજ 
સંસ્કારધામ ની માહિતી સાથે વાંઢાય મુકામે સર્વોદય ટ્રસ્ટ (માંડવી) નાં ભાઈઓને કારોબારી માં 
લીધેલ એને લઈ ને ઉદભવેલ પરિસ્થિતિ ની માહિતી આપેલ આપણી માતૃ સંસ્થા શ્રીસમાજ સર્વોપરી 
છે એની ગરિમા જળવાવી જ જોઈએ 

ત્યાર બાદ ઝોન સમાજ ના નવા વરાવેલા મહામંત્રી નાનજીભાઈ રામાણી એ સિલેક્શન 
કમીટી એ પુરી ટીમ ઉપર જે વિશ્વાસ મુકી આટલી મોટી જવાબદારી સોંપવા બદલ આભાર માની એ 
જવાબદારી માં ખરા ઉતરશું કહી સૌને આશ્વસ્ત કરી સૌ નો આભાર માન્યો. 

ત્યાર બાદ નવા વરાયેલા ઉપપ્રમુખ હસમુખભાઈ છાભૈયા એ ખાનદેશ વિભાગ, 
ચાલીસગાંવ સમાજ અને યુવામંડળ નો સુંદર અને સરસ, સફળ આયોજન બદલ ખુબ ખુબ આભાર 
વ્યક્ત કરેલ અને મોટી સંખ્યામાં સૌ સમાજ જનો ઉપસ્થિત રહ્યી ખુલ્લા મંચ માં પોતાના સુચનો અને. 
મોકળા મનથી દિલ થી વિચારો રજુ કરી સભા સહભાગ થવા બદલ આભાર માની પ્રમુખશ્રી ની 
પરવાનગી થી સભા પૂર્ણ થયેલ જાહેર કરી સૌ રાષ્ટ્રગીત ગાઈ, સુરૃચિ ભોજન લઈ સૌ છુટા પડ્યા. 


510? સંયોજક :પ્રવક્તા : રમેશ ડી વાસાણી, નાશિક. 
શ્રી મધ્ય મહારાષ્ટ્રઝોન સમાજ 


તારીખ ૧૪ જુલાઈ ૨૦૨૪ ના મધ્ય સમાજના પ્રમુખશ્રી જેઠાભાઈ દિવાણી એ સૌને 
મહારાષ્ટ્ર ઝોન સમાજની ત્રિ વાર્ષિક સામાન્ય આવકારતા સભાને જણાવ્યું કે ઝોન સમાજનાં 
સભા પાટીદાર ભવન ચાલીસગાંવ મધ્યે સંપન્ન પ્રમુખ તરીકે સેવા કરવાનો મને મોકો મળ્યો એનો 
થયેલ.જેના આયોજક ખાનદેશ વિભાગ અને મને ગર્વ છે. સનાતની સંમેલન નાં યોધ્ધા બનવાનું 


યજમાન શ્રી ક.ક.પા.સમાજ ચાલીસગાંવ રહેલ. સૌભાગ્ય મળ્યું એની ખુશી છે. દરેક ધટક 
આ સભામાં મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન સમાજોમાં સંપર્ક વાત્રાઓ કરી સમાજના રીત 
સમાજની વર્ષ ૨૦૨૪-૨૭ માટે ની કારોબારી નું રિવાજો ની પુસ્તિકા ધર ધર સુધી પહોંચાડી છે. 


રિફોર્મેશન કરવા નું હોવાથી આ સભામાં કેન્દ્રીય 
સમાજ વતી શ્રી સમાજ નાં શ્રી સમાજ મહામંત્રી 
પુરષોત્તમભાઈ રવજીભાઈ ભગત (અંકલેશ્વર), 
મહારાષ્ટ્રખંડપ્રભારી રતનશીભાઈ લાલજીભાઈ 
દિવાણી (થાણા) અને ખંડ સહ પ્રભારી 
ગંગારામભાઈ જીવરાજભાઈ પોકાર 
(નાલાસોપારા) વિશેષ ઉપસ્થિત રૂપે હાજર રહ્યા 
હતા. 

સૌ પ્રથમ સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યા બાદ 
સૌ મહાનુભાવો નાં હસ્તે માં ઉમિયા અને ઇષ્ટદેવ 
ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણના દિપ પ્રજ્વલન કરીને. 
પ્રાર્થના કરવામાં આવેલ. સભામાં ઉપસ્થિત 
મહેમાનોને આવકારવા માટે ચાલીસગાંવ 
સમાજની બાલિકાઓ દ્વારા સરસ સ્વાગત ગીત 
રજુ કરવામાં આવેલ ત્યાર બાદ સ્થાનિક 
ચાલીસગાંવ સમાજનાં પ્રમુખશ્રી રવજીભાઈ 
પ્રેમજીભાઈ રામાણી દ્વારા સૌ મહેમાનો ને અમ 
આંગણે આવકારતા ખુશીની લાગણી સાથે વ્યક્ત 
કરતાં જણાવેલ કે આ આયોજન કરવાનો અમો 
ને મોકા મળ્યો એનો અમે ગૌરવ અનુભવીએ 
છીએ. સ્થાનિક સમાજ વિશે માહિતી અને વર્ષ 
દરમિયાન ની ગતીવિધી ની માહિતી આપેલ. 
ત્યારબાદ આગળ નાં સંચાલન નો દોર ઝોન 


આ રીત રિવાજો નું પાલન સૌએ કરવું જોઈએ. 

ત્યારબાદ ઝોન ના મંત્રી નાનજીભાઈ 
રામાણી એ ગત મિનીટ્સ નું વાંચન કરેલ અને સૌ 
એ બહાલી આપેલ.ત્યારબાદ દિવંગતો ને 
શ્રધ્ધાંજલી, દેશનાં વીર જવાનો ને શ્રધ્ધાંજલિ 
અર્પણ કરવામાં આવી.વાર્ષિક હિસાબોની 
રજુઆત ખજાનચી દામોદરભાઈ સાંખલા એ 
કરેલ જેને સર્વાનુમતે બહાલી આપવામાં આવેલ. 
ધટક સમાજે શિફારસ કરેલ કેન્દ્રીય સમાજનાં 
આજીવન સભાસદ થવા માટે નાં આવેલ ૫૭ 
અરજી પત્ર ને બહાલી આપવામાં આવી.ઝોન ના 
ચારેય વિભાગમાં આવતી ઘટક સમાજ દ્વારા 
થયેલ કાર્યવાહીની ગતિવિધીની માહિતી ઝોન 
મંત્રીશ્રીઓ દ્વારા સભામાં આપવામાં 
આવી.કેન્દ્રીય યુવાસંઘ અને મધ્ય મહારાષ્ટ્ર 
રીજીયન નો અહેવાલ રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી 
ભાવીન પોકારે આપેલ.રીજીયન ના પ્રમુખ 
ધીરજભાઈ સાંખલા ઉપસ્થિત રહેલ કેન્દ્રીય 
મહિલાસંઘ નો અહેવાલ મહિલાસંઘ નાં 
મહામંત્રી રમીલાબેન રવાણી મધ્ય મહારાષ્ટ્ર 
મહિલાસંઘ ઝોન શક્તિપીઠ નો અહેવાલ 
મહામંત્રી દયાબેન સાંખલાં એ આપેલ. 

મધ્ય મહારાષ્ટ્ર મહિલાસંઘ ના 


મહામંત્રી હસમુખભાઈ છાભૈયા સંભાળતા ઝોન પ્રમુખશ્રી હેમલતાબેન સાંખલા ઝોન સમાજ ની 

વતી સૌનું સુષ્મા ભર્યું સ્વાગત કરી સભા ની ત્રિવાર્ષિક સામાન્ય સભા માં ઉપસ્થિત રહી 

કાર્યવાહી આગળ ધપાવી. એમના વિઝન અને વિચારો સભા સમક્ષ રજૂ 
ત્યારબાદ પ્રસ્‍તાવના સ્વાગત માં ઝોન કર્યા હતા. 


વર્ષ ૧૯૭૨ માં ભારત ભર નું યુવાધન એકત્રીત થયું.અને યુવાસંઘ 


શ્રીસખિલમારતીયકરઇકડાપાટીદર સાજ મધ મરરાષ્ટ્રઝોતતી 
ત.૧0/8/00ર7 તેરપિધરે પાટીદાર ભપત' ચાલીસમાઘ ખાતે મળેલી પ્િધપિંકસામા્ય સપામાં 
ધરમર0૪-૨૭માદેતપીકારોપારીનીપિયુકતીકરાયેલજેતીપેમૂજમછે 


૭) મોહનભાઈ લાલજીભાઈ પોકાર 
(તપોવન, નાશિક) 

૮) પુરુષોત્તમ કેશરાભાઈ જબુવાણી 
(તપોવન,નાશિક) 

૯) મગનભાઈ મનજીભાઈ સાંખલા (ઘોટી) 

૧૦) મોહનભાઈ વાલજીભાઈ વાડિયા 
(શિંદે,નાશિક) 

૧૧) અમૃતભાઈ ગોપાલભાઈ ચૌધરી (નાંદગાંવ ) 

૧૨) મગનભાઈ માનણ ચૌહાણ 
(છ. સંભાજીનગર) 

૧૩) વિશ્રામભાઈ વાલજીભાઈ દિવાણી 
(છ. સંભાજીનગર) 


પ્રમુખશ્રીઃ છ 
શંકરભાઈ રાજારામભાઈ લીંબાણી,(જલગાંવ) ૧૪) હંસરાજભાઈ મણીલાલ દિવાણી 
તત્કાલીન પ્રમુખશ્રી : (છ. સભાજીનગર) 

જેઠાભાઈ રતનશીભાઈ દિવાણી ૧૫) જયંતીભાઈ શિવજીભાઈ ચૌહાણ, 
ઊપરગાવ) (નાંદેડ) 

ઉપપ્રમુખઃ ૧૬) માવજીભાઈ ભાદાણી (પરભણી) 


૧૭) મનજીભાઈ ખેતાભાઈ સાંખલા (અ.નગર) 


હસમુખભાઈ કરસનભાઈ છાભૈયા 
૧૮) અમૃતભાઈ નારાયણભાઈ દિવાણી 


(નાશિકરોડ, નાશિક) 


ઉપપ્રમુખ: (કોપરગાવ) 
ભાવેશભાઈ નારાયણભાઈ દિવાણી ૧૯) હિતેન્દ્રભાઈ વાલજીભાઈ પારસીયા 
(છ.સંભાજીનગર) (શહુરી) 
ઉપપ્રમુખઃ 
પુરુષોત્તમભાઈ ખેતાભાઈ દિવાણી (અ.નગર) પ્રમુખશ્રી: 
મહામંત્રીઃ ગોપાલભાઈ વાલજીભાઈ દિવાણી, 
નાનજીભાઈ રતનશીભાઈ રામાણી (ચાલીસગાંવઘ) ઈઉ-સંભાજીનગર) 
પ્રવકતા: મંત્રીઃ 
રમેશભાઈ દેવજીભાઈ વાસાણી (નાશિક) નરસીભાઈ મૂળજીભાઈ દિવાણી 
ખજાનચી: તાશિક) 
વિનોદભાઈ વેલજીભાઈ પોકાર (નાશિક) 
મંત્રીઃ ૧) જીવરાજભાઈ કરમશીભાઈ દિવાણી, (બીડ) 
મોહનભાઈ માવજીભાઈ પોકાર (શ્રીરામપૂર) ર) શાંતિભાઈ સમાણી (નાંદેડ) હિ 
મંત્રીઃ ૩) સૌ. હેમલતાબેન સાંખલા, (છ.સંભાજીનગર ) 
જીવરાજભાઈ હીરાલાલ પેથાણી (છ.સંભાજીનગર) મગનભાઈ અરજણભાઈ ચૌહાણ (અ.નગર) 
મંત્રીઃ પ) પ્રવીણભાઈ ડાયાભાઈ ભાવાણી (શિરડી) 
મણીલાલ મેઘજીભાઈ છાભૈયા (પિપળગાવ બ.) ૬) ડો. ધનંજય કરસનભાઈ દિવાણી (સંગમનેર) 
શહખજાનચીઃ ૭) શ્રીમતી મંજુલાબેન દયાલાલ દિવાણી 
હિરાલાલ પુરુષોત્તમભાઈ રામજીયાણી (ધૂલિયા) હોપરગાવ) 

૮) શિવજીભાઈ કેસરાભાઈ જબુવાણી 
૧) દામોદરભાઈ માવજીભાઈ નાકરાણી (જલગાંવ) (પોવન,નાશિક) 
ર) રવજીભાઈ કચરાભાઈ ધોળુ, (ધૂલિયા) લ) હરિભાઈ માવજીભાઈ પોકાર 
૩) ઉમિયાશંકર ભીમજીભાઈ ભાવાણી (નાશિક) ઉંચવટી, નાશિક) 


૧૦) સૌ. રમીલાબેન ખેતશીભાઈ રવાણી (નાશિક) 

૧૧) ભીમજીભાઈ વિશ્રામભાઈ દિવાણી (ધૂલિયા) 

૧૨) દેવરામભાઈ વિશ્રામભાઈ રૂડાણી (જલગાંવ) 

૧૩) સૌ. લક્ષ્મીબેન શંકરલાલભાઈ લીંબાણી 
(જલગાંવ) 


૪) દિનેશભાઈ હંસરાજભાઈ નાકરાણી 
(નાસિકરોડ, નાશિક) 
૫)દિપકભાઇ મગનભાઈ ભગત (પંચવટી, નાશિક) 
૬) જગદીશભાઈ મગનભાઈ માવાણી 
(પંચવટી, નાશિક) 


ની સ્થાપના થઈ તેની પહેલી કારોબારી માં કારોબારી સભ્ય બન્યા અને 
૧૨ વર્ષ સુધી આ કારોબારી માં સમાજ કાર્ય કરેલત્યાર બાદ શ્રી સમાજ 
માં જોડાયાસમાજ નાં ઝોન બન્યા ત્યાર થી શ્રી સમાજ ની દરેક કારોબારી 
નાં સભ્ય રહ્યા છે.સમાજ સેવા ની ઉત્કંટતા પહેલે થી જ છે. જલગાંવ માં 
ઈતર સંસ્થાઓ રોટરી ક્લબ ના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે, મહારાષ્ટ્ર ટિમ્બર 
ફેડરેશન ના મંત્રી તરીકે, જલગાંવ ડિસ્ટ્રિક્ટ ટિમ્બર મર્ચન્ટ અસો. પ્રેસિડેન્ટ 
તરીકે સેવાઓ આપેલ છે. હજુ પણ કાર્યરત છે. 

વર્ષો સુધી જલગાંવ સમાજ ના મહામંત્રી તરીકે સેવાઓ આપ્યા પછી 
અત્યારે જલગાંવ સમાજ માં સમાજ ના પ્રમુખ તરીકે સેવાઓ આપી રહ્યા 
છે. અને જલગાંવ યુવક મંડળ નાં ૧૯૭૨ થી સંસ્થાપક મહામંત્રી અને ત્યારબાદ પ્રમુખ તરીકે ૨૭ વર્ષ 
સેવા આપેલ આવા ઉત્સાહી, અનુભવી અને પ્રમુખ મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન સમાજ ને મળ્યા છે. એમના 
અનુભવ નો ઝોન સમાજ ને જરૂર લાભ મળશે. નવા વરાયેલા પ્રમુખશ્રી એ ઝોન સમાજ માં સારા કાર્યા 
કરી અને પ્રગતી કાજે સૌના સાથ સહકાર ની જરૂર પડશે સબકા સાથ સબકા વિકાસ ઔર સબકા 
વિશ્વાસ ના મંત્ર સાથે સૌને શુભેચ્છાઓ આપી 


ભારત સરકાર દ્વારા કુલપતિ ડૉ.મોડતભાઇ તે 
શિક્ષણ ક્ષેત્રે અભ્યાસ અર્થે ઇઝરાયલ જવા પસંદગી 


ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમા 
મ નિતિ 


મઘ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન 
ક હણી 


આપણા સમાજ કચ્છ છોડી ભારત ભર માં વસવાટ કરે છે, આપણા વડીલો એ કરેલ ઠરાવ, રીત 
રિવાજો ને લીધે આપણે એક છીએ,અને સંસ્કૃતી તેમજ વારસા ને આપણે જાળવી રાખેલ છે.રીત રિવાજ એક 
માર્ગ દર્શિકા છે.વર્ષ ૧૯૪૪ માં રીત રિવાજ બનાવી આપવામાં આવેલ હતા. 

સમાજે ભુજ -માંડવી રોડ પર લીધેલ જમીન ઉપર ભુજ હોસ્ટેલ, અતિથીગૃહ, ઉતારા ની સગવડ, 
આપ્રોજેક્ટ ૩.૫ એકર માં છે.દિવાળી બોણી થી સમાજ ની યોજનાઓ ની છણાવટ કરતા મારી મા છે. મારૂ 
કર્તવ્ય છે કે સમયસર દિવાળી બોણી પહોચાડવી, દિવાળી બોણી થકી ૩૫ થી ૪૦ લાખ ભેગા થાય છે.આના 
થી સમાજ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે, નિરાધાર મહિલાઓને દર મહિને આર્થિક સહાય, દર મહિને 
તેમના બેંક એકાઉન્ટ માં પૈસા જમા થાય છે.દિકરાઓને હાઈયર એજ્યુકેશન માટે સમાજ ૨ લાખ મુડી વગર 
વ્યાજ એ આપે છે. એ કમાતો થાય એટલે પાછા આપવા નાં હોય છે. 

ભારત ભર માં ક્યાંય આગ દ્વારા હોનારત થાય, વાવાઝોડા દ્વારા હોનારત થાય આવા કેસ માં શ્રી 
સમાજ આર્થિક મદદ વગર વ્યાજ આપે છે. તેના આંકડાવારી પણ આપેલ, છે. તે સિવાય માંડવી પ્રકરણ તેમજ 
આપણી બે સંસ્થાઓ વાંઢાય તેમજ સંસ્કારધામ ની માહિતી સાથે વાંઢાય મુકામે સર્વોદય ટ્રસ્ટ (માંડવી) નાં 
ભાઈઓને કારોબારી માં લીધેલ એને લઈ ને ઉદભવેલ પરિસ્થિતિ ની માહિતી આંકે આપણી માતૃ સંસ્થા 
શ્રીસમાજ સર્વોપરી છે એની ગરિમા જળવાવી જ જોઈએ. 


ટડ 


વ્યક્તિત્વની ખબુઓ અને મળતી 
સિધ્ધિઓ જન્મસ્થળ થી નહિ કર્મ સ્થળની 
સિધ્ધિઓનાં પરિણામ અને અનુલક્ષી ને જ હોય 
છે.. 


અત્રે ગૌરવ સાથે કહેવું પડે એમ છે. 
જેમની સિદ્ધિઓ લખવામાં હવે તો પાનાં ખૂટે છે, 
એવા આપણી સમાજનું સુવર્ણ ગૌરવ એવા 
ક્રાંતિગુરુ શ્યામજીકૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના 
કુલપતિશ્રી ડૉ.મોહનભાઈ છાભૈયાએ ફરી 
એકવખત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ડંકો વગાડ્યો છે. 

જુલાઈ મહિનાની 21 થી 25 તારીખ 
વચ્ચે ન્યુ દિલ્હી સ્થિત ધ એમ્બેસી ઓફ 
ઈઝરાઈલ દ્વારા ભારત અને ઈઝરાઈલ વચ્ચેના 
સંબંધો વધુ ગાઢ કરવા તેમજ બન્ને દેશોનો 
સાંસ્કૃતિક વારસો મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી 
શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવીન જોડાણોની પરિકલ્પના સાથે 
ભારતના પ્રતિનિધિ તરીકે ઈઝરાઈલ જઈને 
વાટાઘાટો કરવા માટે તેઓની પસંદગી કરવામાં 
આવી છે.અત્રે એ બાબત નોંધનીય છે કે આખા. 
દેશમાંથી માત્ર અગિયાર નિષ્ણાંતોની ટીમ 20 
તારીખે ઈઝરાઈલ જવા રવાના થશે. 


કચ્છ યુનિવર્સિટી નાં કુલપતિ 
મોહનભાઇનાં માતા પિતા અંતિમ સમય સુધી 
એમની સાથે રહ્યા.જયાબેન અને તેમના પરંપરાગત 
જીવન સરિતા માં ત્રણ સંતાન નું શિક્ષણ અને ઘડતર 
કરવાનો ભાવ અને સંસ્કાર પણ અદભુત છે એટલે. 
જ કહેવાય છે કે મોરના ઈંડા ને ચીતરવામાં નાં આવે 

અભ્યાસ બાદ ડોકટર મોહનભાઇ 
જીવનસાથી સાથે વિધયાનગર આણંદ માં પોતાના 
સ્પંદન બંગલો માં રહી પોતાના ત્રણ સંતાન ને પણ 
ઘડતર અને શિક્ષણ આપીને વિદ્યાર્થી સાથે પોતાના 
બાળક ને પણ ખૂબ અભ્યાસુ બનાવવા પણ ઉમદા 
ભાગ ભજવ્યો છે.. આ સ્પંદન બંગલો યુવાસંઘ નાં 
કાર્યમાં પણ ખૂબ ઉપયોગી બનેલ છે. 


ર 
આ કડી ને હરહંમેશ સાર્થક કરનાર 

ડૉ.મોહનભાઈ છાભૈયા આપણી સમાજનું 
અનમોલ જ્ઞાનનું રત્ન છે અને રહેશે. પોતાની 
મંઝિલ પોતાની રીતે જ ક્રમાનુસાર હાંસિલ 
કરનાર ડૉ.મોહનભાઈને ભારત સરકારના 
પ્રતિનિધિ તરીકે વિદેશ જઈ ભારતને વધુ 
સમૃદ્ધ બનાવવાના આયોજનમાં મુખ્ય 
ભૂમિકા નિભાવતા જોવા એ દરેક જ્ઞાતિજન 
માટે ગૌરવવંતી પળ છે. આમ જ ભુજ 
જિલ્લા નાં નખત્રાણા તાલુકા નાં પાટીદાર નું 
ગામ સાયરા (યક્ષઝના વતની જે કચ્છ 
કુલપતિ સાહેબ આદર્શ કર્મો થકી આવનારી 
અનેક પેઢીઓના આદર્શ બની રહે એ જ 
શુભેચ્છાઓ. અત્રે એ પણ ઉલ્લેખનીય છે કે 
ગુજરાતની કોઈપણ યુનિવર્સિટીના કુલપતિનું 
સ્થાન એ રાજ્યના રાજ્યપાલ પછીનું સ્થાન 
છે.આ ગર્વ સાથે ગૌરવ મેળવનાર એક માત્ર 
કચ્છ નો પાટીદાર ત્યાં સુધી પહોંચી શિક્ષણ ક્ષેત્રે 
અમૂલ્ય સિદ્ધિ મેળવનાર ડૉ.મોહનભાઈ છાભૈયા 
પ્રથમ કચ્છ કડવા પાટીદાર છે. 

મોહનભાઇ ની વિશિષ્ટતા ની 
અનુભૂતિ કરવા તેઓને રૂબરૂ મળવું એક લહાવો 
છે. જેમની તમામ કારકિર્દી ચરોતર જેવા 
હરિયાળા અને વિદ્યાનગર જેવા એજ્યુકેશન હબ 
માં થઈ ને તેઓ કચ્છ નાં વિકાસ સાથે નાં સંકલ્પ 
કાજે કચ્છ યુનિવર્સિટી ને એક બાહોશ અને 
જિજ્ઞાસુ ને પરિતૃપ્તિ અર્પે એવા ખૂબ અનુભવી 
અને ઘડાયેલ વ્યક્તિત્વ પ્રાપ્ત થયેલ છે જે 
સાચેજ કચ્છની પ્રજાને ઈશ્વરે આપેલ એક 
વિકાસ પુરુષ છે.. 

આવો અભિવાદન કરીએ એવા 
અસરદાર વ્યક્તિત્વનું આજે...આજે 19 જુલાઈ 
નાં રોજ તેમનો જન્મ દિવસ પણ છે. 


શ્રીસમાજ પ્રચાર અનેપ્રસાર સમીતી 


જ શિક્ષણ કચ્છમાં ફે ફૂલે ર્તા અભિગમ 
સાથે હાલ કરી હાલ કૃષિ માં ખેડૂત ને વધુ વળતર 
અને ગ્રામીણ હાથ વણાટ અને બનાવટ ને મૂલ્યવર્ધિત 
કરવા તેની પ્રયાસ સંસ્થા સક્રિય ભૂમિકા માં કચ્છ 


ખૂબ નાની ઉંમરમાં પ્રહર્ષ પણ 10 થી 
વધારે દેશોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂકેલ છે. 
અભ્યાસ માં ખૂબજ ઉત્તમ અને સરળ જીવન તેમજ 
કચ્છ નાં જળ સ્તર પર નું તેનું રિસર્ચ ખૂબ 
સરાહનીય રહ્યું છે.. 

મોટી સુપુત્રી ડો.મુક્તિ લીંબાણી જે પણ 
11.2 કરેલ છે અને મુંબઈ ને મૂકી ને ભુજ માં રહી 


ભુજ માં રહી લોક સમૂહ સાથે કરી રહેલ છે. 

પિતા મોહનભાઇ નાં પગલે તેઓ પણ 
હાલ એબીકેકેપી યુવાસંઘ ટીમ માં સેન્ટ્રલ સેક્રેટરી 
તરીકે ની ભૂમિકા માં પદ ધર્મ પદે સેવા આપી 
રહેલ છે. 

દીકરી મેઘા ઇન્ટીરીયર ડિઝાઇનર તરીકે 
પોતાના જ્ઞાન અને વારસા માં મળેલ ગુણ ને. 
જીવનસાથી સાથે ઉત્તમ પ્રકારે મેગા સિટી 
અમદાવાદનાં શિલ્પકાર તરીકે કાર્ય કરી રહેલ છે.. 

જીવન માં બાળ ઉછેર એ વૈશ્વિક ક્રાંતિ નું 
ઉત્તમ કાર્ય છે જે અર્ધાંગિની જયાબેન દ્વારા બખૂબી 
નિભાવવા માં આવ્યું છે.. 


વિશાલતાકરાણી (001 રેરમેત) 110, 9825271940 


ટીમ યુવાસંઘ દક્ષિણ 
ગુજરાત રીજીયન ના અર્જુન 
સમા એવા ચેરમેન, વિશાલ 
નાકરાણી, વ્યારા 
જેઓ કચ્છ માં દયાપર ગામનાં 
રહેવાસી. આપશ્રી ૩201૨ ના 
જન જન સુધી પોહચી સમાજ 
ના સર્વાંગીક વિકાસ ના લક્ષ 
ર તરફ આગળ. વધી રહ્યા છો 
ત્યારે સમગ્ર સમાજ જાણો 
આપના સ્વસ્થ, નીરોગી અને 
તંદુરસ્ત જીવનની કામના કરે 


આપની સમાજ સેવા થકી રાષ્ટ્ર નિર્માણ ની ભૂમિકામાં 
સફળતા મેળવો એવી કુળદેવી માં ઉમિયા અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન 


લક્ષ્મી નારાયણ નેપ્રાર્થના. 


&ટ્મંતકા, પતા) ઝતા) 10009 ₹લંપષ્તાડ ૦ પટ વંત» 
યુવાસંઘ નાં માળખામાં તેઓ એ ડિવિઝન માં જવાબદારી બાદ 
રીજીયન માં 500 નોલેજ કાર્નિવલ વખતે પ્રવકતા ની ઉત્તમ ફરજ 
અદા કરેલ, ચીફ સેકેટરી અને હાલ માં રીજીયન ચેરમેન ની ભૂમિકા 


અદા કરી રહ્યા છે... 


પ્રચાર અને પ્રસાર સમીતી શ્રીસમાજ આપને બિરદાવે છે 


અને શુભેચ્છા પાઠવે છે... 


કમર 
ષક 


7 
નજ 


તર્ક 
્ન્ત્ર્ 
ર: 


તર્ટિ ઈ હ. 

તા.19 જુલાઈ 1963 નાં તેમનો જન્મ 
તથા ઉછેર ચરોતરના ઠાસરા ગામમાં સો મિલ 
સાથે લાકડાનો વ્યવસાય કરતા ખૂબજ મૂલ્યવાન 
તથા ખાંતિલા પિતા છગનભાઈ છાભૈયા જેઓ 
100 વર્ષ જીવ્યા તથા માતા 98 વર્ષે પણ 
મોતીકામ કરી મૃત્યુને વ્હાલું કરનાર લક્ષ્મીબેન 
નાં સહજીવન માં છાભૈયા પરિવારના 
મોહનભાઇ છઠ્ઠા સંતાન છે. આમ તેઓ પાંચ 
બહેન અને બે ભાઈ સાથે તેઓનો સંયુક્ત કુટુંબ 
માં ઉછેર થયેલ છે. 
ડો.મોહનભાઇ નો અભ્યાસ 
॥0...(8૮૦૫૦ળંત્ડ), 211.12. 

પહેલાં તેઓ સરદાર પટેલ 
યુનિવર્સિટી માં અર્થશાસ્રના અનુસ્નાતક 
વિભાગમાં પ્રોફેસર રહ્યા બાદ આણંદની 
એન.એસ. પટેલ આર્ટ્સ કોલેજ જે ગુજરાતની 
પ્રથમ આટ્ર્સ ઓટોનોમસ કોલેજ ના 20 વર્ષ 
સુધી પ્રિન્સિપાલ રહ્યા. સરદાર પટેલ 
યુનિવર્સિટીના સેનેટ તેમજ સિન્ડિકેટ મેમ્બર 
રહી ચૂકેલ તેઓ યુનિવર્સિટીના રજીસ્ટાર ની. 
પણ આણંદ માં તેઓ ફરજ નિભાવી ચૂકેલ છે. 


કહેવાય છે ને જન્મ કયા થયો તે 
કરતા તેનું ઘડતરની ઈમારત કેમ નિર્માણ થઈ તે. 
અગત્યનું છે.. 

જનની માં પ્રત્યે નો તેમનો લગાવ 
અનેરો કેમકે એ જન્મદાત્રી ને પહેલો ખુશી નો. 
અનુભવ થયો હતો જયારે આજ નો દિવસ 
એમના કૃખે આવા અનોખા રત્ન નો ધરતી પર 
પ્રાગટય નો દિવસ હતો..એ માતા પિતા ની સેવા 
જયાબેન અને મોહનભાઇ દ્વારા ખૂબજ લાગણી 
પૂર્વક થઈ એને તેઓના આશીર્વાદ નું પરિણામ 


આપણ સહું આજે માણી રહ્યા છે ને ગૌરવ 
અનુભવી રહ્યા છે.. 

યુવા અવસ્થાએ તેમણે સમાજીક ક્ષેત્ર 
માં પણ પરિણામ લક્ષી નોંધનીય કાર્યો કરવામાં 
પોતાનું ઉત્તરદાવિત્વ અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સમાજનાં યુવા સંગઠન માં રહી 
રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ નાં આયોજન કરી એક 
યુવાઓના સંગઠન ને મૂલ્યવાન અને ફરજ નિષ્ઠ 
નેતૃત્વ આપ્યું છે..વિદ્યાનગર માં હોસ્ટેલ નું 
નિર્માણ અને સંચાલન, યુવક સંઘ નાં માળખામાં 
સંશોધનનું અને અમલીકરણ નું કાર્ય. અખીલ 
ભારતનાં વિવિધતા ભર્યા યુવાઓને ઝોન 
સિસ્ટમ ની અસરકારક અમલીકરણ અને 
ભારત ભરમાં યુવાઓનું જોડાણ કરવામાં ખુબ 
યાત્રાઓ કરી હતી. 

અભ્યાસ કરતા અનેક વિદ્યાર્થીઓના 
તે પથદર્શક અને ઘડતર કરી શિલ્પકાર ની 
ભૂમિકા તેમની કાબિલેદાદ રહી છે. વિદ્યાનગર 
એક ગુજરાત નું ઉચ્ચ અભ્યાસ નું હબ છે ત્યારે. 
કેટલાય વિદ્યાર્થીને તેઓએ જોવેલા સ્વપ્ન સાકાર 
કરવામાં મોહનભાઇ નો પ્રોફેસર અને 
સામાજિક નેતૃત્વ નો લાભ મળ્યો છે. તેમના 
દ્વારા વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલ આણંદ નું સંચાલન અને 
નખત્રાણા માં જીએમડીસી કોલેજ નખત્રાણા માં 
પણ આખું ક્લસ્ટર ને બદલાવ આપી ગુંવવત્તા 
નાં અનોખા અંદાજમાં માં પરિવર્તન આપી 
ગામડા વિસ્તારની કોલેજ માં યુવા ડેવલપમેન્ટ 
નાં વિવિધ અભિગમ અપનાવી સહુને ગમતું 
વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન માં અનુશાસન અને વહીવટમાં 
પોતાના અનુભવ નો લાભ આપવામાં આવેલ... 

યુવક સંઘ નાં માળખામાં મંત્રી પદ 
બાદ અગત્યની ફરજ મહામંત્રી તરીકે અદા 
કરી માળખું વ્યવસ્થા અને ગુણવતા ને 
વિઝનરી દિશા આપવાનો આરંભ કરેલ. 

મહારાષ્ટ્ર માં પુણે માં પહેલો આખા 
ભારત નાં યુવાઓ કાજે સ્પોર્ટ્સ નો કુંભ મેળો 
અને ત્યારબાદ ગાંધીનગર માં બીજો ખેલ 
મહોત્સવનાં અનોખા અદભુત વિષમતા વચ્ચે 
પણ માર્ગ કાઢીને સરલતા સાથે ખૂબ સ્ફળતા 
આપી યુવાઓ નાં સંગઠન માં જ્ઞાન શીલ એકતા 
અને સાહસ નાં સ્પંદન આપ્યા..કાર્ય નાં સંકલન 
અને સફળતા માટે તેમની જીદ પણ અનોખી 
અને જીત પણ અનોખી.. 

જન્મ દિવસ નિમિતે તેઓ મન, 
વાણી અને જ્ઞાન તેમજ આરોગ્ય થી સદા 
તંદુરસ્ત રહે એવી શુભેચ્છાઓકેન્દ્રીય 
યુવાસંઘનાં તમામ કર્ણધારો તેમને અભિનદન 
સાથે શુભેચ્છા પાઠવે છે... 

શ્રીસમાજ પ્રચાર અને પ્રસાર સમીતી 
તેમના રાષ્ટ્ર પ્રત્વેના ચૈતન્ય સ્ફૂર્તિ ઉત્સાહ નાં 
પ ને બિરદાવે છે અને શુભેચ્છા પાઠવે 

ડો.મોહનભાઇ છાભૈયા ને સમગ્ર 
કચ્છી માડુ જન્મ દિન ની શુભેચ્છા પાઠવે છે.. 


શિવાજી મડારાજતા વાઘતખ લંડતથી આણે સાતારા માં આગમત 


છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ દ્વારા 
ઉપયોગમાં લેવાયેલા વાઘ નખ બહુ પ્રતિક્ષા બાદ 
આજે લંડન સંગ્રહાલયમાંથી મુંબઈ લાવવામાં 
આવ્યા. આ વાઘ નખને હવે પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્રના 
સતારામાં આજે ૧૯ જુલાઈથી પ્રદર્શિત કરવામાં 
આવશે.આ વાઘના નખને સતારાના સંગ્રહાલયમાં 
૦૭ મહિના સુધી રાખવામાં આવશે. વાઘના નખ 
સાથે બુલેટપ્રૂફ કવર પણ છે. 

જે ઈતિહાસકારો અને નાગરિકોને 
વાઘના નખ જોવા મળશે.વર્ષ ૧૬૫૯માં મરાઠા 
સામ્રાજયના સ્થાપક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ 
દ્વારા બીજાપુરના સેનાપતિ અફઝલ ખાનનો વધ 
કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા વાઘ નખને લંડનના 
મ્યુઝિયમમાંથી લાવવામાં આવ્યા છે. તે ભારતમાં 
૦૩વર્ષ રહેશે. 

આ વાઘના નખ રાજ્યના ચાર 
મ્યુઝિયમમાં રાખવામાં આવશે. મુંબઈના છત્રપતિ 
શિવાજી મહારાજ વસ્તુ સંગ્રહાલય, સતારાના 
મ્યુઝિયમમાં, નાગપુરમાં સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમ અને 
કોલ્હાપુરમાં લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં આ નખ 
નિહાળી શકાશે.વાથ નખ પ્રાચીન સમયમાં લડાઇમાં 
વપરાતું એક એવું હથિયાર જેની સાથે ઇતિહાસમાં 


છત્રપતિ શિવાજીનું નામ જોડાયેલું છે. 

વાઘ નખને હાથમાં પહેરીને દુશ્મનની 
છાતી ચિરવા માટે ઉપયોગ થતો હતો. 

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે વાઘ જેવા 
પંજા ધરાવતા હથિયારનો ઉપયોગ કરીને ઇસ 
૧૬૫૯માં બીજાપુરના સલ્તનતના સેનાપતિ 
અફઝલખાનનો વધ કર્યો હતો. 

શિવાજીનું આ લોખંડનું હથિયાર લંડનના 
મ્યૂઝિયમ માંથી હવે દક્ષિણ મુંબઇમાં છત્રપતિ 
શિવાજી મહારાજ સંગ્રહાલયમાં રાખવામાં આવશે. 
૧૭ મી સદીમાં મરાઠા શાસક છત્રપતિની પ્રસિધ્ધ 
જગદંબા તલવાર પણ લંડનના સંગ્રહાલયમાંથી 
પાછી લાવવાના પ્રયાસો શરુ થયા છે. 


ના 


રહેવાસી 


અષાઢ સુદઇ-૧૪ દો તા. ૨0 


પ્રુબગ બે તા. 


ભજન સત્સંગ 


મહાપ્રસાદ 


મહા આજતી 


ઓધવ રાસ 


૨૧-૭-૨૦૨૪ બ્રે રતિતારબ્ા શુ 


ઓધવરાસ 


વાઇઝ 


શ્રી ઈશ્વર-આશ્રમ, વાંઢાય તિ્યધામ, 
શ્રી ઈશ્વર આશ્રમ મહોત્સવ આયો” 


॥ ગુરૂ પૂર્ણિમા મછોત્સવતું સ્ત્ેહભર્યું બ્રિમં્રણ ॥ 


૨૦૨૪ બૉ શતિતારતા શુભદિતો 


સનાતની સહ 


ઝે 


હરિઠરતા સ્મરણની સંગાથે આનંદતી અનુભુતિ સાયે જણાવવાનું કે 
જમના અવતરા 


કચ્છ ઘરા ઘત્ય થઇ અને જે ગુરપરંપરાએ આપણને 
જે આપણે સૌ સર્વેયાતિ અહ્ારેવર્ણ વાર્ગિક રીતે 


ઉજળા છીએ આવા તેજોમય પરબ્રહ્મ સ્વકપ સનાતની છિક્ષાતા ભગીરથ સમા 


: પરંપરાને ઉજાગર 
સંતોની પાદૂડા પૂજમ/ધ્વજારોહજણ 


મહા આરતી 
સંઘ્યાપાઠ 


મંગલ-યાં 
તેમજ આય 


ના સંકલ્પોના સંવર્ધક, વાંહાય ગુડગાદી 


ક્ય ગૌરવ અપાવનાર સદગુણોના મહાસાગર 


ની. શમી સદન 


શિષ્યોનો સમપણ નત અનો નુ૩ વાસી 2 ખે 


પરમ પઠ પામવાના પગથીયા સમાન સઘ્ગુ। પ્રત્યે વેળ્ેષ શ્રઘ્યા મંચાર કરી 
વકણ અદા કરવાનો અવસર એટલે 


આવો... આપણા સર્વ 
યુભાયતક એવ પરમના પયદ્યક ગુરૂવરનું દર્શન, પૂજત 


અને મહાઆરતીના અણમોલ અવસરતો લાભ મેળવી ઘન્ગ 


બનીએ, આપને ગુરુવંઘના માહે પાસેવાર સાથે પરવા સ્નેહલ [તેમંવ્રણ છે. 


મહાપ્રસાદ 


0110 રીજીયન યુવા મંડળોમાં પૃથ્વી. ૮011 અંતર્ગત 
ઘૃક્ષારોપણ તું આયોજત 


કોલ્હાપુર માં ઘૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમતું આયોજત 


કરાડ ગ્રામીણ યુધક મંડળ દ્વારા 1ૃક્ષારોપણ નું આયોજત 


તા ૧૪/૦૭/૨૦૨૪ રવિવારનાં કરાડ ગ્રામીણ સમાજના 
યુવા મંડળ, મહિલા મંડળ અને સમાજના વડીલો સર્વે મળી ભાવલીંગ 
મહાદેવ મંદિર- વડુજ મધ્યે એક દિવસીય પર્યટન નું આયોજન કરેલ 
જેમાં ભોલેનાથ ના દર્શન સાથે મંદિર પરીસરમાં પાછલા વર્ષે રોપણ 
કરેલ વૃક્ષોની માવજત કરેલ સાથે નવા ૭૫* વૃક્ષો અને વડના સ્ટંપ નું 


છ્ઠ 


રાજાપૂરમાં ઘૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમતું આયોજત 


રોપણ કરેલ. 


થીમ કન્વીનર અશોક રામાણી, અરવિંદ જબુવાણી. 


વૃક્ષોનું જતન કરવાનો સંકલ્પ લીધેલ... 


0160 ગૌતમ ભગત. 


શ્રી કોલ્હાપુર યુવક મંડળ દ્વારા ગારગોટી ઝોનમાં 15 
જુલાઇ 2024નાં રોજ વૃક્ષારોપણ આયોજનમાં યુવક મંડળના 
સભ્યો દ્વારા 25 વૃક્ષોના રોપણ સાથે વાવેલ વૃક્ષોના જતન નો સંકલ્પ 


લીધેલ...ઝોન પ્રતિનિધી મહેશ ભાદાણી, 


રાજાપૂર તાલુકા યુવાસંઘ દ્વારા શ્રી આશાપુરા સોમિલ 
ઓણી મુકામે તારીખ ૧૫/૦૭/૨૦૨૪ સોમવાર રોજે વૃક્ષારોપણ 
નો કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલ.જેમાં યુવાસંઘ પ્રમુખ જગદીશ 
છાભૈયા તેમજ કૃષિ અને પર્યાવરણ થીમ કન્વીનર મોહિત 
આણદાની અને યુવા સભ્યો દ્વારા ૧૫ વૃક્ષોનુ રોપણ સાથે વાવેલ 


ગારગોટી થામા. પૃક્ષારોપણનું આયોજન 


રોજ સમાજના સભ્યો મળીઃ 
આવેલ. 


તારીખ- ૧૭/૦૭/૨૦૨૪ 


રોપાનું વાવેતર કરવામાં આવેલ. 


કોલ્હાપુર યુવક મંડળ દ્વારા 0% પેડ તેશ જે 
તામ મિશનમ્રીન જનાણૂર તારીખ 17 જુલાઇ 2024નાં 
80 વૃક્ષોનુ રોપણ કરવામાં 


કોલ્હાપુર ઇુન॥ાય્તપંર ત્બાટ્ટુટ ના પ્રાંગણમા 
વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં કોલેજ 
પ્રોફેસર તેમજ કોલ્હાપુર ભાજપ ના લોકપ્રિય ઉત્તર વિભાગ 
વિધાનસભા પ્રમુખ સત્યજીત કદમ તેમજ સમાજ ઉપપ્રમુખ 
ખેતાભાઈ ભાદાણી, મહામંત્રી ડાહ્યાભાઈ ગોરાણી, સમાજ 
ખજાનચી વડીલ રતનસીભાઈ લીંબાણી તેમજ યુવક મંડળના 
પ્રમુખ ગીરીશભાઈ ભાવાણી, ઝળાજુ રીજીયન ચેરમેન ઈશ્વર 
છાભૈયા તેમજ યુવક મંડળ ઉપપ્રમુખ હરેશ લીંબાણી સાથે યુવક 
મંડળના પદાધિકારી પરેશ જાદવણી, કમલેશ લીંબાણી, સાગર 
પોકાર સાથે સ્થાનિક વૃક્ષ પ્રેમી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા... 


ઢીમ કૃષિ અને પર્યાવરણ કન્વીનર પ્રહલાદ ભાવાણી સાથે 
પ્રચાર અનેપ્રસાર કન્વીનર મગન ગોરાણી. 


સાતારાયુધા મંડળે 250 ઘૃક્ષોતું ર્ક્યું ઘાવેતર 


પાટીદાર યુવક મંડળ સાતારા (મેન) દ્વારા ફોરેસ્ટ વિભાગના સાથે 
મળીને વૃક્ષારોપણ નું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં ૨૫૦4 


થીમ કૃષિ અને પર્યાવરણ કન્વીનર મણિલાલ લીંબાણી સાથે 
01₹0 મુકેશ લીંબાણી. 


લાંજા તાલુકા યુધાસંઘ દ્વારા વૃક્ષારોપણ નું આયોજત 


પ્રતિશ્રી 


મહેમાનો ખાસ નોંધ લેશો. 


નાં શ્રી કચ્છ કડવા 


નમસ્તે 


ના અઝ પૂર્ણિમા મહોત્સવના દાતાશ્રી 
નિ 36/00થર ૮8 86૨ 4 શે શ9જ મ %ક્જ 


છ 


3 અક્ષર-ધ 


ખિલભારતૌય કચ્છ કડવાપાટીદર સમજ રચિત શ્રી 


છગનભાઇ ખેતાભાઈ ઘનાણી 
મહામંત્રીશ્રી 


જય લક્ષ્મીનારાયણ સાથે જણાવવાનું 
રવિવાર ના રોજ સવારનાઃ-9:-00કલાકે શ્રી પશ્રિમ કરછ ઝોન સમાજ ની ત્રિવાર્ષિક 
સામાન્ય સભા રાખવામાં આવેલ હતી. 
પરંતુ તાઃ-21/07/2024 ના રોજ 
હવે પછી ફેરફાર કરીને 
શ્રીપાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે રાખવામાં આવેલ છે. 
જેની દરેક ધટક સમાજો/ ઝોનના પ્રતિનિધિ/ યુવાસંઘ/મહિલાસંઘ/ આમંત્રિત 


પ્રવક્તાઃ શાંતિલાલ નાકરાણી (વિરાણીમોટી) 


તા. ૧૯-૭-ર૦ર૪, શુક્રવારે 
ડૉ. વી. એય. પટેલ સાહેબના 


ટીમ કૃષિ અને પર્યાવરણ થીમ કન્વીનર પ્રહલાદ ભાવાણી. 


મડગાંધ-ગોવામાં બાળ સંસ્કાર કેત્દ્રતા 
બાળકોએકર્યું ઘૃક્ષારોપણ 


--્ ગાપાણ”- 
જ પ્રાવકળ શક ૦મ૧૪૦ £ 


શ્રી પ્રગતિ નવયુવક મંડળ મડગાંવ- ગોવા દ્વારા યુવાસંધ 
મિશન પૃથ્વી.ત્બતત ની સમાજના લોકોને સોશિયલ નેટવર્કના માધ્યમ 
થી જાણ કરાવેલ અને પોતાની કુદરત પ્રત્યે ફરજ સમજાવેલ 
અનુસંધાને 13 જુલાઇ 24ના શનિવાર રોજ મહિલા મંડળ દ્વારા 
સંચાલિત બાળસંસ્કાર કેન્દ્રની અંદર પૃથ્વી.વ્બ્તા અંતર્ગત પાટીદાર 
ભવનમાં બાળ સંસ્કાર કેન્દ્રના બાળકોને વૃક્ષોનું મહત્વ સમજાવેલ 
અને ૦૩ વૃક્ષો સમાજના પટાંગણમાં રોપણ કરવામાં આવેલ. 


કૃષિ અને પર્યાવરણ થીમ કન્વીનર હરેશ દિવાણી. 


|] 010 ચિંતન ધોળું 


સાતમી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે 
પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ તેમની 
પ્રતિમા પાસે રાખવામાં આવેલ છે. 


શ્રી લાંજા તાલુકા યુવાસંઘ દ્વારા 17 જુલાઇ 
2024નાં રોજ વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમના આયોજનમાં જતન ના 
સંકલ્પ સાથે 15 વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવેલ જેમાં વિશેષ 
ઉપસ્થિતિ કિશોર રૂડાણી, દિનેશભાઈ રૂડાણી, જેરામભાઈ 
પોકાર, 1515 ના મંત્રી વિનોદભાઈ ધોળુ , 12146 રીજીયન કૃષિ, 
અને પર્યાવરણ કન્વીનર નરેન્દ્ર પોકાર અને યુવા મિત્રો હ 
ઉપસ્થિત રહેલ... 


*“ડઝ૩- 
તા. ૧૯-૭-ર૦ર૪, દુકવાર 
સવારે ૧૦:૧૫ કલાકે 
ડૉ. વી. એય. પટેલ - જાયન્ટ્સ સકલ, 


હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ-કય્છછ. 


મિશન કૃષિ અને પર્યાવરણ થીમ કન્વીનર ભાવેશ રૂડાણી, 


વૈભવવાડી તાલુકા યુધા મંડળે 
જતન સાથેકર્યું વૃક્ષારોપણ 


આવા કચ્છી માડુ ભગવાન સ્વયંમ તેઓને પોતાના પર્યાય 
તરીકે ધરતી પર મોકલતા હોય છે. જેના કર્મ અને લાગણી ની સુવાસ 
માત્ર સર્વત્ર સ્વીકાર થાય તો જગત બદલાઈ જાય..અનોખી માટી નાં 
અનોખા પુરુષ સર્વ જ્ઞાતિમાં જેનું ગૌરવ એવા કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજના ગૌરવ સમુ અનોખુ વ્યક્તિત્વ. 

ઉમિયા માતા ઈશ્વર આશ્રમ સંસ્થાન વાંઢાય અન્નક્ષેત્ર ટ્રસ્ટનાં 
પૂર્વ પ્રમુખ તરીકે ની સેવા આપી અને અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજ માં ટ્રસ્ટી પદે સેવા આપી ગૌરવ સાથે પદ ધર્મ દીપાવેલ. 


વૈભવવાડી તાલુકા યુવા મંડળ દ્વારા 15 જુલાઇ 
2024 સોમવારના રોજ વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવેલ જેમાં યુવા 
મંડળના સર્વે સભ્યો દ્વારા 03 વૃક્ષોના રોપણ સાથે વાવેલ વૃક્ષોનું, 


વિજાપુર સોમીલ એસોસિએશન દ્વારા 
ઘૃક્ષરોપનું વિતરણ 


જતન કરવાનો સંકલ્પ લીધેલ... 


ટીમ કૃષિ અને પર્યાવરણ થીમ કન્વીનર કીર્તિ ઠાકરાણી, 
14૨૦ -- જેન્તી ભોજાણી. 


છી. 


1.001ર11૫0 1"01દ €111840 
101.104111' 1110€1૬151'૧ 


11111 10 


1111. 


42£01,01દ8 11118 
0/0101.0 00111 03 


€૮૦ઝ્૬- 


૪121૦0 1000* ૦૨ 


80011011 
॥10111.81॥1.00.1॥ 


તારીખ 18 જુલાઇ 2024 ગુરૂવારના રોજ સામાજિક વનીકરણ વિભાગ મહેસાણા 
જિલ્લા ટિમ્બર મર્ચન્ટ એસોસિએશન ના સંકલન થી વિજાપુર સોમીલ એસોસિએશન દ્વારા 
વિનામૂલ્ય રોપા નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. ડીસીએફ યોગેશભાઈ દેસાઈ સાહેબ અને વિજાપુર 
ના આરએફઓ લીલાબેન અને ધારાસભ્ય ડૉ. સી. જે. ચાવડા સાહેબ મામલતદાર ચીફ 
ઓફિસર જૂથ પંચાયતના પ્રમુખશ્રી અને જિલ્લા ટિમ્બરના ઉપપ્રમુખ ભરતભાઈ મંત્રી 
રાજેશભાઈ અને ગુજરાત ફેડરેશન ના કારોબારી વિષ્ણુભાઈ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ નો સ્ટાફ અને 
વિજાપુર એસોસિએશનના પ્રમુખશ્રી નારણભાઈ મંત્રી રમેશભાઈ અને વિજાપુર સોમીલ 
એસોસિએશનના તમામ સભ્યો હાજર રહ્યા હતા.વિજાપુર તાલુકાના ત્રણ ગામડામાં ડીસીએફ 
સાહેબ ફોરેસ્ટ કર્મચારીઓ અને જિલ્લા ટિમ્બરના હોદ્દેદારો અને વિજાપુર સોમીલ 
એસોસિએશન ના હોદ્દેદારો સાથે મળીને વડલો, પીપળો, ઉમરો આ ત્રણ જાતના રોપાનું વાવેતર 


કર્યું હતું. 


અવસાન નોંધ 


તારીખ 19-07-2024 
સ્વ.શિવગણભાઈ વાલજીભાઈ નાકરાણી 
ઉંમર વર્ષઃ 85, કચ્છમાં ગામ વિથોણ 
સ્થાનિક 


9 4 91 8999989162 
01 ા'ત(1૦ઘા'૬1૯૦૩ છેવ્રાપ્રવા[.વ્બાળ 


“78૮009, 


41-1૬. 80010૩ 


કઝર 2421:554737 ૦૮ ૪૦૦૪ 8૦૪. 


રદારભારદ-જ૪ડા૦૪&૩૩૪ | #ા૧૬-૦૯૩૦૪- ૩૩૪ | ૯૦૯૯ 
કલંડ1૦૮ડટાં રિઘાતંતામ: 9૦979352929 


11.16. 1110100813 9/1. 11. 
૧10 ઇદ:ાર 11012૦0૨ 1-૬:ર ૫40 ૯0ર૬:ર ડઇ।ગગા_1૬રડ 
ક્તદ/કછ ૦૬૬-૦૯૬: 


૫૪૦% 84૦. 186/1587 ₹ગ૦ 8૫૦. 6 
૯લાતલાપવામ્યતત - 370 201, ઘાત? બપાંલત્યા -1ઇતાંસ- 


તારીખ 18/7/2024 
સ્વ.ઃ ગંગાબેન ગોવિંદભાઈ રામાણી 
ઉંમર વર્ષ: 80, કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા, 
જુનાવાસ હાલે નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર) 


તારીખ 18/07/2024 
સ્વઃ રતિલાલભાઈ કરસનભાઈ ભાદાણી 
ઉમર વર્ષ: 71, કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા, 
જુનાવાસ (મધ્ય વિભાગ સમાજ) 


ક4૬£:/%ઝ ૦:-1૮૬: 
ડા પિતા )/લા1 1111૪1, ડપ૫(૪૪)/ [0. 186/187, ગળા 140. 7,8,9, €॥ઘવપ્લ 
ઉદ્યાત॥ંતાલાળ - 370201, 11૬૦11, ઉપાંથતવા - 11તાંત. 
ઉજઞ૯૦૬0॥ાં નિપતંગાાા - 110. 4-91 99791 57883 


છણર.8૫૪૯ ૦111૯૬ 


1651300011 - 000. 4-91 94826 95508 


#1૪0૬0/૩/ - 1દા 004041૫ 


14101114400 


પાતળાં 10૦0. 4- 91 98843 12266 


ળલાઈં1તાં - 110. 4-91 98413 88663 


4040840 & ૦0/05 


811૫૦૩5101લાં - 110. 491 78934 59459 21051001 - 100. કા 78428 05202 
5. 11&00&%0 - 00& : ।4તા0॥ત્વાં - 110. 4-91 70202 74705 


ટર/1/ઇા॥દત ૬111121015૬ 
૬૩૯૦૦૧૬ાર કપ્સ પતપ્રાણદાર 1040૦0૨1૬1૨ 


પ્તદ,ક૩ ૯૩₹171૮૬: 
દાણા પ૦. 3, ૯૪૦૫૦ ₹1૦૦૮. શગતા પ૦. 26, 
ડ૦૯ત૦ - ૩, કતજપ ૯ પ્લ /પગગ્લતઇત૧, ૯૩૦૯ મતાતાપતઇ?, 
1૯૫1૦૪૦, ૯૩પાત્ા - 370 201 
છામ્તત્લદાઝાપતા રિહત#મા - છત. 91 ૦૦7૦4 57554 


1.1. -રઇ115 


પદ/૩ ૦₹₹1૯૬ 


45, ૦૦લાતતા્ત ૯00૦૦1૬, ૦પા૧તાપુઝપ#, 
16૫01000: યતાં, 1611011, 6પ - 370 140. 
#કલુવાડા॥ાં રિપતતાતા - 10૦0. 4- 91 99254 98648. 
છાપ્રંત્કાંછાક્ાં રિધતંગા3ાં - (4૦. * 91 99784 49205 


